WicipediA 


De America 


Mae De America yn gyfandir yn Hemisffer y Gorllewin rhwng y Cefnfor Tawel a'r Iwerydd . Mae'r rhan fwyaf ohono 
yn Hemisffer y De. 

Cyfeirir ato yn aml fel yn rhan o'r Amerig , fel a wneir yn achos Gogledd America. Enwyd De America ar ôl Amerigo 
Yespucci , yr Ewropead cyntaf i awgrymu nad India'r Dwyrain oedd yr Amerig, ond y Byd Newydd . 




Mae gan De America arwynebedd o 17,820,000 km 2 (6,880,000 mi sg), neu tua 3.5% o arwynebedd y Ddaear. Yn 
2005, amcangyfrifwyd fod y boblogaeth yn fwy na 371,200,000. Dyma'r pedwerydd cyfandir o ran arwynebedd (ar ôl 
Asia, Affrica, a Gogledd America) a'r pumed o ran poblogaeth (ar ôl Asia, Affrica, Ewrop , a Gogledd America). Ma P o r b 7 d 7 n dan 9 os De America 


Daearyddiaeth 


Yr oes agos y cyfandir De America nifer o ynysoedd , y rhan fwyaf ohonynt yn perthyn i wledydd ar y gyfandir. Mae 
tiriogaethau'r Caribî yn cael eu dosbarthu gyda Gogledd America gan ddaearyddwyr. Mae gwledydd De America sy'n 
ffinio â Môr y Caribî - yn cynnwys Colombia , Feneswela, Gaiana , Swrinam, a Guiana Ffrengig - yn cael eu adnabod 
fel De America Caribiaidd. 


Gwledydd 


Yr Ariannin 

Bolifia 

Brasil 

Colombia 

Tsile 

Ecwador 

Gaiana 

Guiana Ffrengig 
Paragwâi 
Periw 
Swrinam 

Trinidad a Tobago 

Wrwgwái 

Feneswela 


Tabl o wledydd, tiriogaethau a rhanbarthau 


( 


\ 


■■ 

yŴ..- 


mk - 

JpF 


JP* 



Delwedd cyfansawdd lloeren o Dde 
America 


Enw tiriogaeth, 
efo baner 

Arwynebedd 

(km 2 ) 

Poblogaeth 

(2005) 

Dwysedd poblogaeth 
(per km 2 ) 

Prifddinas 

*■ Brasil 

8,511,965 

186,112,794 

21.9 

Brasília 

Ucheldiroedd Guiana: 

B Gaiana 

214,970 

765,283 

3.6 

Georgetown 

| M Guiana Ffrengig 

91,000 

195,506 

2.1 

Cayenne 

■5 Swrinam 

163,270 

438,144 

2.7 

Paramaribo 

Gwledydd yr Andes: 

“ Bolifia 

1,098,580 

8,857,870 

8.1 

La Paz 

Ecwador 

283,560 

13,363,593 

47.1 

Quito 

| | Periw 

1,285,220 

27,925,628 

21.7 

Lima 

> De America Caribíaidd: 

■ Colombia 

1,138,910 

42,954,279 

37.7 

Bogotá 

HH Feneswela 

912,050 

25,375,281 

27.8 

Caracas 

> Ynysoedd Caribíaidd: 

SSi Trinidad a Tobago 

5,128 

1,088,644 

212.3 

Port of Spain 

Côn Deheuol: 

~ Paragwâi 

406,750 

6,347,884 

15.6 

Asunción 

Wrwgwái 

176,220 

3,415,920 

19.4 

Montevideo 

> Patagonia: 

Yr Ariannin 

2,766,890 

39,537,943 

14.3 

Buenos Aires 

^Tsile 

756,950 

15,980,912 

21.1 

Santiago de Chile 



y ■ t ■ e (https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Nodyn:Cyfandiroedd_y_Ddae6hgÉB[iti(iẄRgëcl|)d y Ddaear 













































































* 

* 


r \éi ^ 

* 

i 

* > 

Affrica 

Yr Antarctig 

Asia 

Awstralia 

Ewrop 

Gogledd America De Ame 



Affrica-Ewrasia Yr Amerig Ewrasia Oceania 


Cyn-uwchgyfandiroedd Cyfandiroedd Hanesyddol 

Gondwana ■ Laurasia ■ Pangaea ■ Pannotia ■ Rodinia ■ Columbia Amazonia ■ Arctica ■ Asiamerica ■ Atlantica ■ Avalonia ■ Baltica ■ Cimmeria ■ Craton Congo ■ I 
■ Kenorland ■ Nena ■ Sclavia ■ Ur ■ Vaalbara Kalaharia ■ Kazakhstania ■ Laurentia ■ Gogledd Tsieina ■ Siberia ■ De Tsieina ■ Ind 

Gweler hefyd Rhanbarthau'r Ddaear 

Q Categori 

Rhanbarthau'r Ddaear 




Canolbarth ■ De ■ 



Awstralasia 


Affrica 

Dwyrain ■ Gogledd ■ 
Gorllewin 


Oceania 

Melanesia 

Micronesia 

Polynesia 



Canolbarth ■ Y Caribî ■ 




% 

Yr Amerig 

De ■ Eingl ■ Gogledd ■ 
Lladin 


Y Pegynau 

Yr Antarctig ■ Yr Arctig 

m 

Asia 

Canolbarth ■ De ■ De- 
ddwyrain ■ De- 

orllewin ■ Dwyrain ■ 
Gogledd 


Arall 

Asia-Cefnfor Tawel ■ 
Is-gyfandir India ■ Y 
Dwyrain Canol ■ Y 
Dwyrain Pell 

■ 

Ewrop 

Canolbarth ■ De ■ 
Dwyrain ■ Gogledd ■ 
Gorllewin 


Cefnforoedd 

Arctig ■ Byd ■ De ■ 
India ■ Iwerydd ■ Tawel 


Gweler hefyd: Cyfandiroedd y Ddaear 



Wdc r Chwiliwch am De America 


yn Wiciadur. 

WifÌffÍTÌií 

Eginyn erthygl sydd uchod am Dde America. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/index.php ?title=De_America&action=edit) 



Wedi dod o " https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=De_America&oldid=8225503 " 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 15 Mai 2019, am 13:58. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am 
fanylion pellach. 





























